DRYOH I’E GWETHGILIWE. 


Toîr— DiniweidrìoyddP, 


Mae fy nteimlad yn drallodus, a gofídus, ddydd a nos,— 

Gwel’d cynifer yn gwrthgilio, gan fy ngado dan y groes ; 

Troi i garu egwan wagedd, yn lle’r sylwedd byth a sai’, 

Myn’d heb ofn i wyneb peryg’, y mae’r gwrthgih'edig rai! 

Gwaith ddaw’n galeä i’r Gwrthgihwr, drwg ei gyflwr, dan v gwail, 
Yr hwn a giliodd at y gelyn, ac yn ddwl, yn hynod ddall; 
Gwerthu’r cyfoëth goreu gafwyd, am dylodi enbyd iawn, 

Ac ymaros heb ymorol am gael breintiau llesol, llawn. 

D’weyd o fewn ychydig ddyddiau, “’Ewyf am bara’ hyd y bedd; 
Gyda’i achos yr ymdrechaf, ac ni hunaf mwy mewn hedd ;” 
Erbyn heddyw maent, mi welaf, gyda hen bleserau’u gwlad, 
■Wedi blino ar y manna, a holl freintiau tŷ fy jSThad. 

P’le mae’r hen deimladau cfl’ro, am gael llwyddo yn mhob lle— 
A’r'sêl danbaid dros yr lesu, iu’n enynu.fel y ne’ ? 

Trodd y cariad yn gasineb—eglur yn eu hwyneb yw 
îíad oes gofal mwy yn aros yn eu sereh am achos Duw, 

P’le mae’r gwylio a’r gweddîo, a’r '’nyfyiio mawr a fu ? 

Colli’r treial yn mhob gafael, by.î, yn dawel heb ei dŷ: 

CoUi’r blas, a phob rhyw bleser, heb un galar am y gwir: 

Troi yn ol ar ganol siwrnai, cyn cael glanau’r Ganaan glir. 

P’lemae’rdagraudan y bregeth ? p’le mae’reífaith ? p’lemae’r wawr? 
P’le mae caru Duw a’i deulu? arwydd hyny nid oes fawr. 

P’le mae’r moU a’r ymddifyru mewn modd dwysgu ar y daith" 
Aeth eì yspryd yn ddidaro, am iawn wylio efo’r gwaith. 

Dechreu colli’r cyrddau gweddi, a’r gymdeithas fwyngu faeth 
Myn’d ar ogwydd yn ddidaro, o’r wlad sy’n Uifo o fêl a llaeth 


2 

Gwel’d dim gwerth mewn Sabboth Ysgol, nac im reol ddwyfií 
ddysg; 

iyweyd mewn effaith, Nid wy’n hoffi cael fy magu yn eu nqrsg. 

D’od at Oen Duw i’w gusanu, a’i fradychu yn y drefn; 

Dyma weddnod y Gwrth^iwr, yna heb gynhwrf try ei gefe, 

Gan fonllefain heb ymaros, 0 diddymer achos Dduw ! 

Byth dan w’radwydd bo’i ddysgyblion—nid wyf foddlon iddynt 
fyw. 

Ddoe yn llawn o sêl am sylwedd, heddyw am wagedd drwg ei wŷa, 
Ddoe am grefydd yn y galon, heddyw’n foddlon heb yr un ; 

Ddoe yn canmol lesu’n hynod, heddyw’n Herod am ei ladd: 

Ddoe yn gwyho ac yn gweddîo, heddyw’n gwawdio trefn y gwa'dcL 

Ddoe yn llefain efo’r dyrfa, Hàleluwia am ei loes ; 

Heddyw’n d’wedyd yn ddidaro, nid wyf mwy am gario’r groes; 
Ddoe yn llefain, Doed dy deyrnas, heddyw i lawr â’i hurddas hi, 
Gwell yw cibau’r moch a’r cafnau na holl freintiau’r nefoedd fry ! 

Ddoe’n broffeswr a gweddîwr, heddyw’n gablwr, gwawdiwr gwir; 
Ddoe yn moli Crist ei brynwr, heddyw’n troi’n fradychwr clir; 
Ddoe yn dèrbyn y cymundeb, heddyw’n poeii yn wyneb Duw ; 
Ddoe yn selog ddylyn lesu, heddyw’n gwadu ei enw gwiw. 

Ddoe jn bybyr Eorobabel, yn codi’r deml, Gapel cu ; 

Heddyw fel Sanbalat goegddu, am gael tynu lawr y tŷ ; 

Ddoe’n gyfaddas frawdiDorcas, yngwneyd cymwynas, addasyw; 
. Erbyn heddyw’n caru mammon, a’r hen Ddagon yw ei Dduw. 

Ddoe fel Caleb yn gyfaddas, heddyw yn Ddemas yn y byd : 

Ddoe fel loan ar ei fynwes, heddyw’n Judas cas ei fryd; 

Ddoe yn Euth, a heddyw’n Orpah, yn troi yn ol at dduwiau’gwlaà; 
Ddoe yn caru Duw yn effro, heddyw’n herio tŷ fy Nh'ad, 

Ddoe yn cjm’ryd llŵ ffyddlondeb, heddyw a’i wyneb ar wahaai j 
Ddoe yn gwledda efo’r teulu, heddyw gwegi ydyw’r gân; 

Ddoe yn ilety’r pererinion, heddyw yn mhlith morwynion ffol; 
Ddoe yn ffoi o ddinas distryw, heddyw yn teithio iddi’n oL 

Dyma’r gŵr a fama’n afian waed wir anian Oen fy Nuw; 

-Gan roi anair i’r wlad union, Ue mae gweision lesu gwiw: 

4 


V"Zc S' 7 f OO t 



Ardìolli Crîst yn nhŷ’i gyfeiUion wna’r gelynion creulon croes, 
Ail groeshoelio’r gŵr anwylaf, a rhoddi i’w enw lymaf loes. 

Ehai’n yw brodyr cas Belsassar, a ddwg lestri teml Dduw 
I dŷ’r wledd idd eu diystyjru, ac i gablu’r enw gwiw; 

Ond daw toe y Mene Tecel, a mawr sêl yr Oen a sai’, 

A’r Gwrfchgiliwr yno, goeliaf, fydd jm benaf ar y bai. 

Pan ddaw saethau Duw i daro, bydd yn methu ar y ma’s, 

Ac yn cofio, ar yr alwad, y llong-ddrylliad wnaeth o’i rás: 

Er ei alar heb yr olew, a’r Oen yn liew yn ngrym y llid, 

Ae yntau yn Wrthgiliedig adyn, fel rhyw bryfyngwael ei bry 

Bydd esmwythach i Sodonia, a Gomorra, yn y man; 

Er it’ gellwair gyda’r gallu, daw dy fis er hyn i’th ran; 

Hen frenines Seba, hithau, a theuiu Ninifea fawr; 

Gwae Bethsaida a Chorazin a ddaw’n erwin iddo’n awr, 

Tyrus a hen Sidon goeliaf, a’th gondemniant yn y fam; 

Duw a’th dâl am chwareu â’r düiau, pen dy siwrnai fydd dy sarn, 
Mdr o ofid gai ar gyfer, heb un pleser mwy na blas, 

Hraw o gyraedd byth y goron, roir i’r union drwy ei ras. 

O fy Huw ! rhag im’ wrthgilio, nerth rho i wylio bob rhyw awr; 
’R olew fo’n fy llestr genyf, byth i gyneu’n -wiwgu wawr, 

Pel pan ddelo y waedd i’m galw,^bydd fy sylw ar y smI , 

Ae y’m dygir i ogoniant, trwy fawr haeddiant Adda’r ail. 

Evan ap Dapîdd. 


I DD¥Y FAIE ¥ETH Y BEDD. 


Cydeistbddwn ar y gareg, 

Mair fy chwaer, mewn serch yn un; 
Dyna’r bedd, a’r man y gorwedd 
Gwrthddrych gobaith bywyd dyn; 
01 ’r bendigaid draed a deithiodd 
Er daioni pawb a’u hedd: 

O! ’r gorganaid ddwylaw gwynion, 

Tan eu briwiau yn y bedd. 

4 



lë, chwaer,—a dyna’r fynwes / 

Gyda!r gwan wnai gyd-ymddŵyn; 

Cofìaf fyth apa iaith y bregeth 
Ar y mynydd, Mary fwyn; 

Sut i ddech'reu na diweddu 
Mi nis gwn, fy anwyl Fair, 

Perffaith ydoedd ef a sanctaidd, 

Yn mhob meddwl, gwaith, a gair. 

Wyt ti’n cofìo cwrdd â’r deillion,-— 

Fel y eawsant weìed dydd,— 

Yntau’r mudan ddaeth i ganu,— 

’R clofif yn llamu fel yr hydd ? 
lachâu cíeifìon, rhyddhau caethion, 

Bywhau meirwon wnai raewn heddg 
Ond 0! ’r milwr aeth yn greulon— 

Mair! cydwylwn—dyna’r bedd! 

Teimlaf bythoedd rin ei eiriau 
Yn uhŷ Simon, pan y’m cáed 
Yn eneinnio’i ben mewn dagrau, 

Ac yn golchi’i sanctaidd draed| 

O! na byddai’r byd yn enaint, ■ 

Awyr gron yn euraidd flwch, 

A’r holl fôr yn ddagrau cariad, 

I eneinnio’i anwyl Iwch! 

Minau hoffwn hyny, Mary, 

Mae ewyllys serch yn fawr; 

Ond nis gallem, gan ein gwendid, 

Rwystro’r lladd rhwng nef a llawr. 

Eto dmloh!—Mae’n ei friwiau 
Enaint gras i’n byth iachâu, 

Ac yn archoll ddofn y bicell 
‘Gwelaf ffynon i’n glanhau! 

; Eobxn Ddu ERYBf. 




Argraffwyd gan H. Humphreys, Caernarfbn. 
4 


